TAN DDAW'R DEWR YN OL. 


a 


(Welsh words for “Tru, Tn Eoys OoMg HoME.”) 
By the Rev. O. T. Davims, Llanfyllin. 


Galwyd hwy o ben y mynydd, 
Galwyd hwy o'r dyffryn tlws: 
Cafodd Prydain hwynt yn barod 
Pan ddaeth gelyn at y drws. 
Peidiwch wylo«dagrau hiraeth 
Pan bo'r dewr yn myn'd i'r gad: 
Byddwch lawen, na phryderwch— 
Cenwch gerddi yr hen wlad. 
Cydgan: 
Cadwn aelwyd gryno, 
Tra bo'r dewr yn brwydro, 
Er eu bod ymhell o'i gwlad 
Hwy gofiant hi. 
Y mae nefol wenau 
Yn addurno'r llwybrau; 
Taflwn oleu dros y don 
Tan ddaw'r dewr yn ol. 


O'r Cyfandir daeth yr alwad, 
'Roedd y gelyn erch gorllaw; 
Clywsom ochain trefi Belgium, 
Rhoisom galon gyda'n llaw. 
Ni wna Prydain fyth ymostwng 
O dan draed yr Ellmyn hy”; 
Cyn ca'r estron lu deyrnasu 
Rhaid gwneud bedd i Gymru gu. 


Cyhoeddedig gan yr Awdur, Rhagfyr, 1915. 
PRIS OEINIOG. Yrelw at yr Ysbytty Cymreig. 





